ፒ 


ባለጠጋ ለመሆን አትድከም፤ ከጥበብህ ራቅ። 
ዓይንህን በሌለ ነገር ላይ ታደርጋለህን? 
ባለጠግነት ለራሱ ክንፍ ያደርጋልና። እንደ ንስር 
ወደ ሰማይ ይርቃሉ። ምሳሌ ሪጋ፡4-5 


የሰው ሕይወት በሀብቱ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ ከመጎምጀትም 
ተጠበቁ አላቸው፡፡ ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል፡- የአንድ ባለ ጠጋ ሰው 
መሬት ብዙ ፍሬያማ ሆነች፡ በልቡም አሰበ፡- ፍሬዬን የማከማችበት ስፍራ 
አጥቼ ምን ላድርግሃ፣ ይህን አደርገዋለሁ፤ ጎተራዬን አፍርሼ የሚበልጥ 
እሠራለሁ አለ። በዚያም ፍሬዬንና ንብረቶቼን ሁሉ እሰጣለሁ። ነፍሴንም፡-- 
ነፍስ ሆይ፥ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፤ እፎይ፥ ብላ፥ ጠጣ፥ 
ደስም ይበል። እግዚአብሔር ግን፡- አንተ ሰነፍ፥ በዚች ሌሊት ነፍስህን 
ከአንተ ሊወስዱአት ይፈልጓታል፤ የሰበሰብከውስ ለማን ይሆናል፣ ለራሱ 
ሀብት የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ጠጋ ያልሆነ እንዲሁ ነው። 
ሉቃስ 12፡15-21 


ልጆች ሆይ፥ በብልጥግና ለሚታመኑ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት 
መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆንባቸዋል። የማርቆስ ወንጌል 10:24 


ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱንም ቢያጐድል ምን ይጠቅመዋል? ወይስ 
ሰው ስለ ነፍሱ ቤዛ ምን ይሰጣል? ማርቆስ 8፡36-37 


ብርን የሚወድ ብርን አይጠግብም; ትርፍን በማግበስበስ የሚወድድ፥ ይህ 
ደግሞ ከንቱ ነው። መክብብ 5:10 


በላይ ባሉት ነገሮች ላይ እንጂ በምድር ላይ ባሉ ነገሮች ላይ አትውደዱ። 
ቆላስይስ 3፡2 


እርካታ ካለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል ብዙ ትርፍ ነው፡፡ ወደዚህ 
ዓለም ምንም አላመጣንምና፥ ምንም ልንወስድም እንደማንችል የታወቀ 
ነው፡፡ ምግብና ልብስ ከኖረን በዚያ ይበቃናል። 1 ጢሞቴዎስ 6:6-8 


በግፍ አትታመኑ፥ በዘረፋም ከንቱ አትሁኑ፤ ባለጠግነት ቢበዛ ልባችሁ 
በእርሱ ላይ አታድርጉ። መዝሙረ ዳዊት 62፡10 


የሰረቀ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ፥ ነገር ግን ለሚያስፈልገው ያካፍል 
ዘንድ በእጁ መልካሙን እየሠራ ይድከም። ኤፌሶን 4፡28 


ያላችሁን ሽጡ ምጽዋትንም ስጡ። ያላረጀውን ከረጢት ለራሳችሁ አድርጉ፡፡ 
መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና። ሉቃስ 12፡33-34 


አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን ቀኝህ 
የምትሠራውን ግራህ አትወቅ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ 
ይከፍልሃል። ማቴዎስ 6፡3-4 


ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው፥ እግዚአብሔር በመከራ ጊዜ ያድነዋል። 
መዝሙረ ዳዊት 41:1 

ለድሆችና ለድሀ አደጎች ተሟገቱ፡ ለችግረኛውና ለችግረኛው ፍትህ 
አድርጉ። መዝሙረ ዳዊት 82:ጋ 


በሀብቱ የሚታመን ይወድቃል; ጻድቅ ግን እንደ ቅርንጫፍ ያብባል። 
ምሳሌ 11:28 


ራሱን ባለጠጋ የሚያደርግ ነገር ግን ምንም የለውም፤ ራሱን ድሀ 
የሚያደርግ ነገር ግን ብዙ ሀብት ያለው አለ። ምሳሌ 13፡7 
ባልንጀራውን የሚንቅ ይበድላል ለድሆች ግን የሚምር ምስጉን ነው፡፡ 
ምሳሌ 14:21 

ለድሆች የሚራራ ለእግዚአብሔር ያበድራል; የሰጠውንም መልሶ 
ይከፍለዋል። ምሳሌ 19:17 


መልካም ስም ከብዙ ባለጠግነት ይሻላል፥ ከብርና ከወርቅ ይልቅ ሞገስን 
መውደድ ይሻላል። ምሳሌ 22:1 


የተትረፈረፈ ዓይን ያለው ይባረካል; ከእንጀራው ለድሆች ይሰጣልና። 
ምሳሌ 22:9 

ለድሆች የሚሰጥ አያጣም ዓይኑን የሚሰውር ግን ብዙ እርግማን አለበት። 
ምሳሌ 28:27 


